Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/traddodirdarlithOOjone 


TRADDODIR 

DARL1THIATJ 


1 


ii-'C 


YN 

NEUADD  Y  SAINT,  HEOL   ORANGE, 

ABERTAWY. 

7  ddechreu  am  7  o'r  gffocA  nos  Fawrth,  lonawr  9fed,  1855,  ac  i 
barhau  yn  wyihnosol  hyd  oni  hyshysir  yn  amgen,  ar  y  testunau  can- 
lynol :  — 

Dakltth  I.     Anghfist — Pwy  yw  efe, — ei   achau, — ei  enedig- 

aeth,  a'i  ddechreuad. 
Daklith  II.     (Ion.  16.)     Ei  amcanion  bradwrus, — ei  gynllun- 

iau;  a  hodwe&dau  hynotaf  ei  gyrnme'riad. 
Dakmth  III.     (Ion.  23.)     Ei  fyddinoedd, — ei  gadfridogion, — 

ei   Etrfati  rhyfel,  ynghyd  a  hanes  am  amryw  o'i  fuddygol- 

;  tettiali, 
Daklith   IV.     (Ion.    30.)     Amrywiaeth     a     chyfrwystra    ei 

ruthrh.dau. 
Daklith  V.      (Chwef.  6  )     Ei  arholiad  o  flaen  y  Prif  Lys, — 

ei  ddedfrydiad, — ei  rwymiad,  a'i  garehariad. 
Darlith  VI.     (Chwef,  13.)     Ei  ryddhid,— ei  fyddinoedd  au- 

eirif,— pwy  fyddant, — ei  frwydr  fawr  olaf,  a'i  gwymp. 
Darlith  VII.     (Chwef.  20.)    Ei  ddienyddiad,— ei  gladdedig- 

aeth,  a'i  dyngea  ddadansoddiadol  ef, — ei  gadfridogion,  a-'fc 

holl  fyddinoedd. 


Hefyd,  dilynir  y  rhai  Maenorol  adarlithian  wytB  osol  ary 
testunau  caulynol: — Ail  ddyfbdiad  personol  Mab  v  Dyn  i'r 
ddaear. — Pa  fodd  y  daw.— I  baddy  ben  ion  y  daw,— Yr arwydd- 
ion  arddangoaiadol  <>.  a'r  darpariadao  rhagflaeno]  Lw  ddyfbd- 
iad, ynghyd  ag  amseryddiad  ei  ddyfodiad, 

Y  idilfl«ryddiant,— Pa  fodd  y  dechreoa, — Adferiad  y  ddaear, 
a'r  adgyfddiad  i  fywyd:— Trigolieu  y  byd  yn  y  Milflwyddfaiit, 
— Y  bydd  s  lint  adgyfodedig, — Saint  cyfhewidiedig, — Duwiol- 
ion  mewa  cyflwr  afarwoMeb,  -yn  y  cyflwr  ariodaaol  ac  cppil- 
ill,  pertbynasol,  cyfeillachot  a  chymdeithaaol,  ac  y  bydd 
Paganiaid  yno  hefyd.  Gw<  itbri  doedd  a  nawyniant  y  gwahanol 
breswylwyr  yn  y  Mil  Blynyddoedd. — Dysgyniad  y  Sejon 
gynteflg,— Dinas  Bnoc, — y  'Jerusalem  nefbl'  o'r  nef  i'r  ddaear, 
— ei  pbreawylwyr,  ei  gogoniaBt,  a'i  hanghyfnewidioldeb. — Yr 
adgyfodiad  i  farn.— Dinyatr  yr  aanuwiolioa.— Dadansoddiad  yr 
elfenau  daearo'.— Y  nef  newydd  a'r  ddaear  newydd,  hur  a  thra- 
gywyddol,  a  pha  beth  a  gynnwys  y  "Bywyd  Trajfywyddol"  a 
fwynba  ei  pbreswylyddien  hi. 

Traddodir  darlitbiau  hefyd  ar  Babikn  rawr  y  dy  ddiau  di- 
weddaf, — pwy  yw  hi,     ei  cbymmeriad  al  chwymp, — pa  fo<M 
pha   bryd   y  bydd.     Dycbweliad  yr  Iuddewoo  i  Palestina, 
adeiladiad  Jeruaalem,  a  Dinasoedd  ereill  yn  Judea: — Ail  yi 
weliad   eu    (Jwan-dwr  a  hwy  pan  yn   i-u   Cyfyngder  oiaf,—  eu 
hadnabyddiaeth  o  bono,  —  eu  crediiiiacth   ynddo,   a'u   mhawr 
lawenydd  yi  ddo  Ef. 

Hanes  prif  hynod;on  bywyd.  a  mertbyrdod  Joseph 
Smith  a'i  frawd,  o  berwydd  en  crefyddL  tra  yn  n»harchar  yn 
aroseu  harholiad,  (gtU\  un  oedd  yuo,)  a  gwrth-brofion  o'r  eam- 
gyhuddiadan  a  gynoeddir  ac  a  chwedleuir  yn  erbyh  eu  cym 
meriadau.  Cenadiaeth  y  "  Prophwyd  Monnonaidd," — A  yw  yn 
ysgrvthvrol  a  rhesymol?  -  Ai  dwyfol,  ynte  o  ba  le  y  mar? 

Pwy  yw  y  rhai  a  elwir  yn  "  Uau-brophwydi  y  dyddiau  di- 
weddaf,"  a  pha  fodd  eu  hadnabyddir. 

Profinn  o  rirwiredd  Llvfr  Mormon,  ynahyd  a  hanos  ei  ddech- 
reuad. — ei  siynnwysiad, — ei  ddei'nyddioldeb,— ei  ddarganfydd- 
iad,  a'i  gyfieithad,  ac  t  oee  piophwydoliaethau  ysiirythyrol  am 
dano?  — A  wrthwyneba  ynte  a  gyd-pordia  efe  a'r  Hcibl ?  &c. — 

Fod  y  mwynhad  preeeanol  o  ddadguddiadau,  dooi  .u  ysbrydol. 
a  gwyrthiau  yn  athrawiaethau  vsgrvthyrol,  rhesymol,  ae  yn 
ffaitli. 


D.S.  Pregethir  yn  Gymraeg  hefyd  bob  Sul  am  I  leg  o'r  glocli 
y  boreu,  ac  am  7  yn  yr  hwyr,  a  Saesnaeg  am  2  ac  am  6  bob  Su  1, 
ac  am  7  bcb  nos  Inu  yno,  ar  y  testunau canlynol,  Ha  y  dymunir 
■weled  y  darllenydd  yn  dyfod  i  wrando  drosto  ei  hun,  canys, — 
Anwyl  Ddarllenypd, — Gwybydd  y  rhaid  i  ti  sefyll  o  flaen 
b-awdlys  ddwyfol!  Cofia  y  sefydla  dy  weithredoedd  dy  dynged 
yn  y  byd  a  ddaw!     Codia  gyfaili  profiadol  yn  dweyd  nad  oes 


end  nrwynhad  o  grefydd  ivirioneddol  a'tli  ddedwyddola  yn  y  byd 
hwn  nnc  i  dragywyddoldeb ;  ac  er  mwyn  dy  enaid  anfarwol, 
tsred  dystiolaeth  tyst  geirwir eddus,  fod  yr  hyn  a  ganlyn.yn  esr- 
wyddorion  yr  nnig  grefydd  ddwyfol  a  fu  erioed  nac  y  sydd  yn 
awr  yn  y  byd. 

Na  ad  i  ddylanwad  gau  grefydd  gynhyrfu  dy  nwyd  i  dafhi  vr 
hysbysiad  byclian  hwn  o'th  law;  canys,  gwirionedd  diwrth- 
brawf  yw  y  fod  Duw  wedi  llefaru  o'r  nefoedd  yr  hyn  svdd  yn 
rhaid  i  ti  wneuthur  er  bod  yn  gadwedig.  Pe  y  gwnelit  bob 
peta  arall  a  orchymyna  pob  en  wad,  a'r  oil  a  feddyli  yn  ddyled- 
na  dy  hunan.  at:  esgeuluso  gwneuthur  y  pcthau  dwyfol  orchyro- 
ynedig  canlynol,  ni  fyddi  gadwedig.  Ni  bu,  ac  rid  oes  bywyd 
tragywyddol  yn  addawedig  oncl  yn  imig  dnvy  ufyddhau  i  bob 
gairaddenv  o  enau  yr  Arglwydd,  boed  y  gair  hwnw  a  fyddo. 
Ktiaid  iddo  Ef  gael  ufydd-dod  trwyadl,  ac  o  galon,  i  bob  gor- 
chymyn  a  roddo  Efe.  Nid  dwyfol  y  dichon  fod  crefydd  y  sawl 
a  gyfnewidia  un  iot  nac  un  titl  o  orchymynion  Icsu  Grist  pe 
en  proffesid,  pe  cu  canmolid  gan.  na  pheyr  haerai  holl  ddoetb- 
ineb  ddynol  y  byd  i'r  trwrthwyneb;  o  ganlyniad  er  mwyn  dy 
achubiaeth  dragywyddol  na  huder  di  i'w  coelio.  Hefyd,  pe 
cyd- haerai  pob  pregethwr,  awdwr  a  golygydd,  yr  anffyddmr,  a'r 
meddwyn,  ie.  yr  holl  fyd  mai  twyll  y  w  yr  athrawiaethau  can- 
lynol, na  chred  hwynt.  onide  amddifadi  dy  hun  o  wir  grefydd, 
gwrthrvfeli  yr  erbyn  Duw,  a  cholli  dy  enaid  o  herwydd  gwneu- 
thur  hyny.  Tyred  i'r  fan  a  nbdwyd  uchod  er  gwaethaf  pob 
gwrtliwynebydd,  a  nun  wrando  drosot  dy  hun,  canys  am  dy 
fern  dy  hun  y'th  fernir,  a  throsot  dy  hun  y  rhaid  i  ti  farw, 
a  byw  neu  farw  drachefn  yn  dragywydd:  tyred  i  wrando 
drosot  dy  hun.  a  chai  glywed  mai  sjwirioneddau  ysgrythyrol, 
rhesymol,  a  dwyfol  brofadwy  i  ti  dy  hun  ydyw  :  — 

Fod  Anirel  o'r  nef  wedi  dyfod  i'r  ddaear  a  chenadwri  i'w 
boil  drigolion,  yr  hon  a  gynnwysa  gyfarwyddiadau  eglur  a 
chywir,  pa  fodd  i  gael  maddeuant  pechodau  ac  iachawdwriaeth. 

Fod  yn  anmhosibl  i  unrliyw  grefydd  fod  yn  ddwyfol  oddi- 
eithr  fod  ei  meddiannydd  yn  mwynhau  dadyudaiadau  union- 
gyrckol  ei  hunan 

Ffydd  yn  nhystiolaeth  tystion  byw  i  gredu  yn  modoldeb 
Duw  Dad.  yn  nghroeshoeliad,  adgyfodiad,  ac  esgyniad  ei  Fab 
Ef  Iesu  Grist  i'r  nef,  yn  ddigonol  Wared  wr,  i  gredu  ac  ufydd- 
hau i'w  holl  orchymvTUon,  ac  i  gredu  hefyd  yn  nerthol  weith- 
rediadau  ei  Ysbryd  Glan  yn  ol  ei  addewidion. 

Edifeirwch  am  bob  'dr.rg,  a  phenderfyniad  i  ymgadw 
oddiwrth  bob  peth  sydd  yn  groes  i  gyfraith  Duw. 

Bedydd  meivn  dwfr  er  maddeuant  pechodau,  ac  mai  hon  yw 
yr  unig  ordinhad  a  sefydlodd  Crist  er  cael  maddeuant. 

Mwynhad  presennol  "o  ddawn  </r  Ysbryd  Glan  trwy  arddod- 
iad  dwylaw  yr  Henuriaid,—  me^ys  tystiolaeth  yr  Ysbryd  o 
gymmeradwvaeth  Duw.— prophwydoliaeth,— llefaru  &  thafodau 
dieithr,— cyfieithiad  tafodau,— cael  gweledigaetb.au,  ac  iachau 


cleifion  crediniol  trwy  arddo  liad  dwylaw  a  gweddi  y  ffydd,  a 
ehael  pob  d  idgiuldiadau  anghenrheidiol  er  cadwedigaeth. 

t)irywiad  hollol  y?  holl  fyd  oddiwrth  burdcb  yr  eferogyl, 
a'i  iiniddit'adrwydd  o  IJieyrnas  Dduw  er"s  pesoedd. 

Adferiad  trwyadl  Teyrna*  Dduw  i'r  dduear,  o  ran  ei 
swyddau,  ordinhadau.  athrawiaethau,  dysgyblaetha  bendithion 
fel  ei  sefydlwyd  gan  Iesu  Grist  ei  Phen,  yr  hyn  a  brofir  gan 
garinoedd  o  filoedd  o  dystion  cywir  trwy  y  byd,  gan  amryw 
fiiocdd  trwy  Gymru,  a  rhaiyn  eicb  plith. 

Yittijuscjliad  plant  Duw  ynghyd  i'r  fan  o'r  ridaear  a  ap 
pwyntiu-yd  ganddo  Ef,  i  gael  eu  dysgu  yn  fanylach  yn  nghyf- 
raith  yr  Arglwydd,  i  adeikdu  i-'eion,  ac  i  gael  gwaredigaeth 
rhag  yr  heintiau,  y  plaau,  y  rhyfeloedd  sydd  eisoes  yn  dechreu 
drwy'r  byd.  y  newynau,  daeargrynfiiu,  ymrysonau,  a:r  gyflafan 
erehyll  sydd  eisoes  wrth  y  drws,  ac  a  ddaw  fel  dialedd  y  Gor 
uchaf  ar  warthaf  gwrtbodwyr  yr  cfengyl  hon,  &c,  &c. 

DdarUenydd!  tyred,  meddir  etto,  a  gwrando  drosot  dy  bun, 
fel  y  gallot  iawn  farnu  y  gwirioneddau  byn,  eu  deall.  ufyddliau 
iddynt,  a  mwynbau  eu  haddewidiou  dy  bunan. 


gg^°  Meddwn  amrywiaetb  o  draetbodau  ar  yr  boil  egwydd - 
©rion  ucbod,  &c,  y  rhai  a  geir  befyd  yn  Swyddfa  "  Udgorn 
Seion,"  Abertawy,  am  wahanol  brisiau,  ac  befyd  gwrtbbrofion  a 
foddlona  bob  dyn  gonest,  i'r  cam-gyhuddiadau  a  draethir  am 
danom  ni  a'n  crefydd,  tiyd  a  welsom,  y  rhai  a  ellir  gael  gyda  y 
Uythyr  gludydd  trwy  flaen^dalu,  neu  drwy  ymholi  a'r  Saint. 


Argrafiwyd  gan  D.  Joues,  Abertaivy. 


